líAivnðarrit til stuð’ninrjs Jcirlcju og hristindómi fsleu.dinga, 
gejiff út af hinu ev. lút. Icirkjufélagi fsl. i Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÖN BJARNASON. 

8. árg. WINNIPEG, DESEMBER 1893. Nr. 10. 


J Ó L A - E N G I L L IN N. 

Eftir séra Steindór Briern . 


Engill guís frá uppheimssölum 
inn um lítr hverjar dyr, 
hlustar eftir, hvaS vér tölum, 
hjartans líka’ um ástand spyr. 

Jafnan hann ájörðu boSar 
Jesú komu þennan dag, 
gætir að og gjörla skoðar, 
gleði- hvort vér sýnum -brag. 


Ef hann heyrir agg og þrætur, 
ekki vill hann koma inn; 
friðarengill fer og grætr, 
falla tár um bjarta kinn. 


Sjái’ hann kulda’ og kærleiksleysi, 
knur og liatr, eitthvað ljótt, 
frá því skundar hryggr hreisi, 
hraðar sér í buríu íijátt. 









146— 


AufilogÖ er hann sér hjá sumuni, 
snaufíum ^em er komin frá, 
lítilsigldum, sjúkum, hrumum, 
sannurlega’ hann gengr hjá. 

Deila’ ei má í dag né þrátta, 
drottni það ei líka mun; 
gal'hann oss sinn son til sátta, 
sína náð og velþóknun. 

Engill þessa fregn oss fœrir, 
fr'ð, en ekki syndagjöld. 

0, að hver, er sj-ndin særir, 
sanna huggun fengi í kvöld! 

Ó, að' vér með ánœgt hjarta, 
auðmýkt, kærleik, von og trú 
litum engils ásýnd hjarta, 
er hann kemr til vor nú! 

þótt hann hjá oss fátœkt finni, 
tlýr hann ekki slíkan stað, 
og þótt búi sorg í sinni, 
sízt hann liopar fyrir ]>að. 

Fögnuð þar og frið hann boðar, 
fag’ri lýsir hirtu, sem 
nú í austri’ af röðli’ er roðar; 
rann upp stjarna’ í Betlehem. 

Blessuð sé hin bjarta stjarna; 
ber hún ljós um allan heim. 
fi lin er gleði góðra barna, 
gefr himnaríki þeim. 

Barnið Jesús býr oss öllum 
blessum, huggun, glaða von. 
Jesú Krists á fótskör föllum, 
föðmum guðs og mannsins son. 



147— 


Elskum Jesúm, á hann trúum; 
aldrei hann oss víki frii. 

Jesú hjá oss bústað búum, 
búið hann svo geti’ oss hjá. 

-^OOOÍ- 

FlTŒKA BARNIÐ. 

Eftir séra Stcindór Britm. 

Hver fær úthýst ungu barni 
undir nótt í hríðarbyl? 

Hver er sá, því húsrúm varni, 
hjartað svo ei finni til? 

Jesús fyrst í jötu gisti, 
jörðu þegar kom hann á; 
engill blessað barnið kyssti, 
boðar það sé guði frá. 

]>etta barnið, það er, síðan 
því var úthýst fyrstu jól, 
lirakið burt um heiminn víðar; 
húsrúm því ei léð né skjól. 

Hjartað er ei haft í i'áðum, 
hönd er ekki lögð á brjóst. 

Augun munu opnast bráðum, 
allt um síðir verðr Ijóst. 

1 rúarleysi’ er meinið manna, 
margir vilja’ allt skilja’ og sjá, 
allt á nú að sýna og sanua, 
sumt er dœmt við rannsókn þá. 

Sumum er það hneyksli’ og heimska 
heyra’ um þetta barn og — kross. 

]> i er meira’ en meðalheimska 
muna’ ekki eftir sjálfum oss. 

Ef vér viljum engu trúa 
óðru en því, er ajáuœ vér, 



—148— 


hvar mun andinn hjá oss búa? 
heyri’r hann nokkuö eða sér ? 

Fróöuui mönnmn finnst margt huliö, 
fá oi skilið spekingar 
það, sem oss er ekki dulið, 
erum vér þó sinælingjar. 

(Elskum Jesúm, á hann trúum, 

Öll er keinr huggun frá. 

Honum hjA oss bústað búum, 
húið svo hann geti’ oss hjá.) 

Blessað sértu barnið unga, 
birtu fœrðir þú á jörð. 

Æ þig heiðri’ hjarti’ og tunga. 

Heyr þú vora þakkargjörð. 


EITTIIVAÐ MÁ TIL AÐ GJÖEA. 

Lauslega j>ýtt úr Workman. 

]iað eru peninga-vandræði á þessum tíma í landinu. Tekj- 
ur kirkjunnar hafa minnkað. Margir hafa enga atvinnu. Við- 
skiftalif allt er lamað. Vér erum í hvivetna að verða á eftir. Laun 
þau, sem prestr, organisti og aðrir starfsmenn safnaðarins (‘igs, 
að hafa, borgast illa, og s ifnuÖrinn lendir í meiri og meiri skuld. 
Keikningar til safnaðarins fyrir viðgjc rðii á kirkjunni, fyrir 
eldivið og Ijós standa óborgaðir. í einu orði að segja: „Eitthvað 
má til að gjöra, ellegar kirkja og sunnudagsskóli hljóta að bíða 
stórtjón e v a hætta með öllu.‘' 

það er liverju orði sannara, að „eittlivað“ má yfir liöfuð að 
tala til að gjöra, en þetta „eitthvað", sem átt er við í einstökum 
tilfellum, er jafnaðarlega í öfuga átt. það liefði átt að gjöra 
þetta, sem nú er ógjört, áðr, en þá var það vanrœkt. Safnaðar- 
fulltrúarnir, er kjörnir voru til hius Abyrgðarmikla hlutverks, 
að gjöra eitthvað, gjörðu margir hverjir ekki neitt, og sökum 
þeirrar vanrœkslu er fjárhagrinn kotninn í vandræði. Nú undir 
árslokin er þetta að verða söfnuðinuni Ijóst, og menn eru nú á- 



— 149 — 

hyofgjufnllir, or þeir liafa tekiS c ftir því, a!5 allt til þessa kefir 
eriyin ráft'stöfun verið gjörð til að kotna í veg fyrir vandræðin, 
seni komin eru, þar sein hver einstakr þeÍTa inanna, er söfnuðr- 
inn stmdrískuid við, verðr að fá sitt, og hver skuld að vera 
borguð á heiðvirðan hátt. 

En nú koma örðugleikarnir. Hvað á að gjöra? Hvernig 
er unnt að kouiast yfir fé það, sem vantar? það ernú aðalatrið- 
ið. Svo framarlesra scm aðrar <rrundvallarsetniimar ekki 
ráða í siifnuðinutn, leggr einhver ]>að til, að farið sé að e ns 
og í mörgum Öðrum söfnuðum. þetta eitthvað', sem iná til að 
gjöra, þýðir nú: matarsamkoma, skemmtisamkmna, leikr, dans 
o. s. frv. Möð skkum t i'rasprota á að mega 1 >ta allt verða að 
peniugum og gjiira alla riilega. — Ó, liáðung og hneyksli ! Geta 
menn þá ahlrei lært að skammast sín? Sé svo, að annað fiílk 
eigi að bera kostnuðinn, sem trúarbrögð vor hafa í fíir með sér> 
þá gjörið svo vel að se.’ja það svn að a’lir heyii efst ofan af hús- 
þiikum yðar, að reyndar séuin vér menn til að borga kjiit og 
aðrar matvörur, sem til heimilis vors þurfa, en til hins séum vér 
of tatœkir að standast kostnaðinn, sem triíarVn-ögð vor hufa í för 
með sér,oghljotum að biðja aðia að hjá’pa os-i ineð þessu fallega 
inúti! En á hinn búginn,séum vér þeir, sem bera eiguin kostn- 
aðiiin af vorum eigin trúarbriigðuin, þá gjiirum það tafariaust 
og vörpu n ekki áhyggju vorri upp á aðra. 

En hvernig er ]iá unnt að gjöra þetta? Ekkert er auðveld- 
ara, ef rétt er farið að. Látum safnaðaifulltrúana búa út skjal 
til að safna á niifnum manna innan safnaðarins, sem eitthvað 
vilja gefa, og á undan ölLum öðrum setji fuUtráarnir þar sín 
eigin nöfn og upphœff þá, er þeir gefa. því næst sé liver ein- 
asti maðr, er kirkjunni til lieyrir eða í linna gengr, fundirm að 
rnáli og þörf sd'naðarins liigð frarn fyrir liann. þar sem það er 
nauðsynlegt, sé fáeinar hinna aldraðri kvenna safnaðarins 
fengnar til að finna suma kvenlega safnaðarlimi. svo enginn sé 
eftir skilinn. þar sem þessu verðr með engu múti við koniið 
fyrir þá sök, að svo eða svo stondr á með atvinnu karlmanna, 
haldi prestrinn eftir prédikan síifnuðinum kyrrum í kirkjunni, 
skýri honnm greinilega frá þvi, hvernig tjarhagrinn stendr, sýni, 
hve mikla fj irupphæð þarf að liat'a upp, og brýni fyrir honum 
nauðsyniua á að t'ramkvæma þetta án tafar. Söfnuðinum sé í 



—150— 

því sambandi vel og rœkiloga vísaö á hina róttu aðferð kristi- 
legs kærleika til að bœta úr fjárkröggunum, að hann fái séð, hve 
auðvirðilegt þaS er og ókristilegt, aS ná inn fé til aS borga fyrir 
sína eigin trú meS matarveizlum og skemmtisarnkomum eða 
öðrum slíkum fjárveiðibrellum. Og svo sé alvarlega skorað á 
menn, að hver cinstakr gjöii það, sein hann getr, og spai’i þaði 
sem hann getr, og leggi svo áreiðanlega sinn skerf fram í kirkj- 
unni næsta sunnudag, ekki eins og neina náðargjöf, heldr sem 
tillag, er hann lætr af hendi sér sjálfum til andlegrar blessunar- 

Hvað ef'tir annað höfum vér séð þessa aðferð viðhafða, og 
aldrei hefir það brugðizt, að hún dygði. Kristinn safnaðarlýðr 
sýnir með þessu móti, að hann hefir tilfinning fyrir því, hvað 
rétt er, og ber virðing fyrir sjálfum sér. Og hafi svona verið 
farið að, þá hefir það æfinlega á eftir orðið presti og söfnuði 
ánœgjuefni. þegar svona er farið að, þá þarf ekki að fara í 
neina matarbón útá meðal fólks; menn sleppa við allan matar- 
samkomu-undirbúning, allt það stjá, alla þá hörkuvinnu, sem 
lendir á einstökum mönnum í sainbandi viö slíkar samkomur. 

Einn glöggskyggn kirkjumaðr í einum vorra lútersku safn- 
aða sagði nýlega: Upp frá því að rutt var matsuðuofninum burt 
úr undiibygging kirkju vorrar og hætt varvið matarveizlu-kær- 
leikann höfum vér haft bæði peninga og frið í söfnuðinum. Á 
mörgum stöðum eru Lút«rstrúarmenn sá einasti kirkjuflokkr, 
sem ekki vill neitt hafa að segja af þessari ókristilegu aðferð til 
fjárafla. þeir eru sem standandi mótmæli gegn öðrum kirkju- 
Hokkum, sem elta þessa hjáguði. þeir hafa ekkert andmælandi 
orð að segja gegn félagslegum skemmtunum yfir höfuð, en þeir 
vilja með engu móti blanda þeim inn í trúarbrögð sín og setja 
leik í staðinn fj-rir skyldu. Kvekari nokkur sagði eitt sinn um 
þá : „þeir hafa þá trú, að hvert ílát eigi að standa á sínum eigin 
botni“. Œstr áhangandi ólútersks flokks nokkurs, sem allt af 
var að narta í lútersku kirkjuna, skaut þes-u þá eitt sinn út: 
„þeir (nl. Lúterstrúarmenn) hafa enga trú, sern nokkur andi er 
í, en það vil eg um þá segja, að þeir eru ráðvandir menn og 
borga skuldir sínar, og alveg eiris borga þeir allan þann kostnað, 
sem trúin þeirra, smávaxin eins og hún er, hefir í för með sér, 
án þess að biðja almenning að hjálpa sér til að borga hann, eirus 
og vér hinir gjörum “/ — Öskandi væri, að þetta yrði sagt um 



—151 


fólk vort allsstaflar. Hörmulega oí’t verSr freistingin of n ikil 
til að gjöra í þéssu efni eins og aSrar kirkjudeildir, sem á j < im 
eða þeim staðnum eru rnannsterkaii, og hafi menn einu si) ni 
kastað sér inn í strauminn, þA má ganga að því vísu, að smásum- 
an verði verri og verri aðferðin, sem við er höfð til að afla söli * 
uðinum nauðsynlegs fjár. 


IJpp á spurninguna um það, hvort kristindömrinn séáyfir- 
standandi tíð að vinna, ellegar neyðist nú til að þoka fyrir 
kenningum skynsemistrúarmanna, svarar Philadelphia Sunday 
School Times þessu: 

Hvaða ástœða skyldi vera til efasemdar þessu máli við- 
víkjandi? ]>að er vissulega meira af kiistnum mönnum í heim- 
inum nú en var á hinni fyrstu kristnu hvitasunnu. Aldrei áðr 
hafa eins margir menn kristnir verið uj>pi eins og á þessum tíma 
og aldrei heldr eins margir af íbúum jarðarinnar lærisveinar 
Krists í samanburði við játendr annarra trúarbragða. þótt líf 
kri-tinna manna sé langt fyrir neðan j>að, sem kristindómrinn 
heimtar, þá hafa þó fáir helgir menn til forna náð annarri eins 
hfernis-fullkomnan og fjöldi kristinna nmnna gjörir nú. ])ús- 
undir sat’naða geta sýnt œðra andiegt lif en almennast tíðkaðist 
í söfnuðum postulakirkjunnar, sem bréfin í nýja testamentinu 
voru rituð. Líf eins meðalmanns í kristninni nú er betra en 
líf eins meðalmanns í kristninni á 2. öldinni eða 18. öldinni eða 
hverri öldinni, sem veraskal, ]>ar á milli. Trúarfjör Páls post- 
ula og kærleikr Jóhannesar postula var ekki meira en tiúarfjör 
og kærleikr inargs kristins manns |>ann dag í dag. Til eru nú 
kristnar konur, sein taka þeiin Lydiu og Febe fram. Aldrei áðr 
liafa eins margir kristnir m am og nú verið uppi ákveðnir 1 því 
að leggja allt í sölurnar fyrir Krist. Aldrei áðr hafa kristnir 
trúboðar og þeirra lærisveinar verið svo fúsir sem nú til aðgjör- 
ast píslarvottar Krists. Og að því er snertir ávextina af kri.t- 
ind iminum í lifi játeuda hans, og eins að því er snertir áhrif 
krLstinihímsius á frainferði eltnennings innan safnaða og utan, 
])á hefir þessi síðasta öld s\mt merkilega og makalausa framför. 
það er minna nú en nokkurn tíma áðr af drykkjuskap, ósiðsemi 
eða spilamennsku; og það er minua af ósvífinni afueitan og ó- 



—152 


skanunfeilnum gufilöstunum. Sá tími hefir aldrei veriö áSr, að 
hugir manna á svo sti'ru svæði heimsins hafi um hiblíuna sniiizt 
eins og nú, eða að eins margir vísindalega menntaðir inenn hafi 
viðrkenrit hoðskap hennar sem guðs orð. Hvct sem litið er og 
hvað smn hngsað er um, þa hetir kristindóinrinn sciirvægilega 
unnið, og frainför kristninnar er rneiri einmitt nú en nokkru 
sinni áðr. Hvílík heimska að geta jafnvel látið sér detta í hug 
að efast um annað eins! 


II Á S K Ó L A M Á L I Ð. 


Rétt fyrir iok alþingis á síðast liðnu sumri tóku nokkrir 
þeirra manna, er á þingi sátu, ásamt fáeinurn heldri mönnuin í 
Reykjavík sig saman uin að vekja áhuga félagshrœðra sinna á 
þinginu og almennings, fyrst þar í bœnum og síðan út um allt 
ísland, á stofnan háskóla heima á ættjörðinni. Brátt urðu 
þeir fieiri, er gengu í þennan félagsskap, og er tala haridamanna 
þessara var orðin 30, höfðu þeir fund með sér og kusu 9 manna 
nefnd, sem fyrst utn smn skyldi hafa framkvæmd í málinu og 
þá sérstaklegá gangast fyrir því, að rnyndaðr yrði svo kaliaðr 
„háskólasjóðr“ með almenuum frjálsum fjártillögum fráalmenn- 
ingi, og skyldi framkvæmdarnefndin láta úskoran þar að lút- 
andi út ganga til þjóðarinnar. 

Mennirnir, sem kosnir voru í þessa framkvæmdarnefnd, eru 
þessir: Benedikt Sveinsson, sem forseti var á þinginu, H iunes 
þorsteinsson, ritstjóri Þjóð'ólfs, J ín V'ídalín, kaupinaðr, J. Jóna- 
sen, dr. med., Jón þorkelsson, dr., ritst. Sitnnanf.tr t, Sighvatr 
Árnason, þingmaðr Rangæinga, séra Sigurðr Gunnarsson, þing- 
inaðr Norðr-Múlasýslu, séra Sigurðr Stefánsson, þingmaðr ís- 
firðinga, og séra þórhallr Bjarnarson, prestaskólakennari. Eu 
áskoran sú, er þeir sendu útogdagsett er í Reykjavík 27. Ágúst 
er þannig: 

„í lok alþingis 1S93 hundust eftirfylgjanli 39 menn sam- 
tökum að vekja áhuga þjóðarinnar á stofnun háskóla og gangast 
fyrir samskotuui til að flýta framkvæmdum þess máls.“ 

(Síðan eru allir þessir 30 menn nefndi' - , en þeirri nafnaskrá 
sleppum vér.) 



„A fundi, setn þessir menn ðttu inefi sér í dag, var ákveBið, 
afi kjása 9 inanna nefnd: 3 búsetta í Rtykjavík, 1 í hverjum 
fjdrðungi landsins og 2 í Kaupinannahfifn, til að gangast fyrir 
framkvæmduin þessa félagsskapar, og vorum vér [undirritaðir] 
kosnir til þess“. 

„Hin innlenda lögfrœðiskennsla hefir um fullan mannsaldr 
verið einna efst mál á dagskrt þings og þjððar, en auk liennar 
hafa menn jafnframt fundið til þess æ be.tr og betr, hve brýn 
nauðsyn er til, að hafa hina œðri menntun, aö því er kraftar 
vorir leyfa, í sjálfu landinu, hvort heldr litið er til þjððernis 
vors og landsréttinda, eða til vísindalegra og verklegra 
framfara.“ 

„Krafa vor er því háskðli, og v r ér vitum, að í þeirri baráttu 
höfum vér hluttiiku alls hins menntaða heims.“ 

„Væntanlega skýra bhiðin nekilega þýðing þessa máls og 
hvernig því verðr bezt framkomið [ verki." 

„Alþingi hetir fyllilega viðrkennt háskólaþörfina, en áliuga 
þjóðarinnar má eigi bresta til að halda máli þessu frarn til sigrs, 
og áhuga sinn sýnir þjóðiu bezt með því nú þegar að byrja sam- 
skot til háskólasjóðs, sem fratn verðr haldið til þess er stofnunin 
kemst á.“ 

„Vér skorum því á alla fslendinga hér og erlendis og alla 
íslands vini að styðja mál þetta af alefli í orði og verki.“ 

„Sjóðrinn, sem heitir „ífáskólayód'r ídancls “, ávaxtast í 
landsbankanurn, og hefir bankastjórinn, hr. Tryggvi Qunnars- 
son, tekið að *ér geymslu fjárins, og má senda albir gjsfir beint 
til hans eða til hvers sem vill af undirrituðum. í hyrjun hvers 
árs verðr birt á prenti upphæð sjóðsins, og nuk þess verða allar 
gjafir tafarlaust auglýstar í bíöðunum." 

„þegar svo er komið, sem vér vonum að verði innan skamms, 
að löggjafai vddið er orðið samtaka um stofnun háskóla á landi 
hér, rennr hískólasjóðrinn til þeirrar stofnunar eftir nánari á- 
kvörðun alþingis í samráði við kennendr hinna íslenzku em- 
bættaskóla, og öll aðalumsjón sjóðsins er faliu alþingi, og ber 
jafnan að gjiira því skilagrein fyrir sjóðnum." 

Samemin()in hefir ekki geuið auglýst þessaáskoran fyr en 
nú. En sá dráttr gjörir inálinu að vonum engan baga, því 
bæði er það, að hiu stœrri blöð Vcstr-íslendinga hafa fyrir 



—154- 

nokkru gjört fölki voru hér skjalið og málið kunnugt, og í ann- 
an stað hefh' fjáihagr íslenzkrar alþýðu hér í landinu einmitt nú 
upp á síðkastið verið með langerviðasta inóti, svo að meðmæli frá 
vorri halfu með áskoran þessari hefði vafalaust ekki haft meiri 
árangr, þótt þau hefði komið einuni eða tveimr mánuðum fyr 
heldr en þau geta haft nú. því miðr höfum vér enga von um 
nð það mál, sem hér er um að rœða, eða hinn nýmyndaði hi- 
skólasjóðr, fai í bráð nokkurn styrk héöan að vestan, sem um 
munar. Peningalegt harðæri gengr yfirallt þetta land á þessum 
tíma, og íslendingar bæði syðra og nyrðra eiga eins og aðrir á- 
katíega örðugt með að fleyta sínuin eigin félagsmálum áfratn, 
svo örðugt, að aldrei hefir verra verið. Svo að eigi má búast við 
neinmn tjársamskotum. sem teljandi sé, frá Islendingum hérsjóði 
þessum tii handa meðan fjárhagur þeirra ekki kemst ur hinum 
núverandi kröggum. En vér þurfum varla að taka það fram, 
að vér erum af öliu hjarta hlynntir þessu íslenzka háskólamáli. 
Oss finnst, að hver einasti íslendingr, sem á annað borð ekki 
óskar eftir því, að hin fátnenna jijóð vor sé sem fyrst þuirkuð út 
úr tiilu þjóðanna, beldr vill, að hun lifi sælla og sjálfstœðara lítí 
en hún lifir nú, sérstaklega í andlegu tilliti, hljóti að vilja, að 
það mál, sem hér et um að ræða, hafi fljótan og góð«n fram- 
gang. íslendingar hafa langt um of lengi „dependt i'að“ af 
Dönum eða háskólanum danska með alla sína œðri menntan og 
allt sitt andlega líf. Kaupmannahafnar-menntan Islendinga 
hefir iniklu meira illt en gott haft í fór með sér fyrir land þeirra 
og lýð. það er að vorri ætlan ekkert meira ólan til fvrir ís- 
land en þessar Hafnargöngur íslenzkra stúdenta, sem allt af eru 
nú að fara í vöxt. Vér höfum marg-minnzt á það þjóðarhöl, 
meir og oftar en nokkur annar. Svo auðvitaö var, að oss myndi 
þykja vænt utn að heyra málið um stofnan hískóla á Jslandi 
sett eins greinilemt á daoskrá oít nú hefir gjört veriö. j)ví með 
því reis upp von í huga vorum um það, að hið áminnzta þjóðar- 
böl myndi þ í einbvern tíma hætta, og von einnig um það, aö 
sjálfstœtt íslenzkt menntalif, miklu frjVlslegra og margbreyti- 
legra en verið hefir meðan menntalýðrinn hefir eingöngu verið 
undir dönskum áhrifum, myndi framkoma í landiuu. Geti 
nokkuru tíma komizt inn i þjóö vora sannr frelsisandi og ljós 
meðvitund um að hún sjálf verðr að hafa alla ábyrgðina á því, 



hvernig hagr hennar stendr, þá ætti þaS sannarlega aS verða 
með því að hún eignist þvílíka allsherjar menntastofnan og nú 
er um að rœða í sinu eigin landi. Málinu var lika undir eins 
tekið einkar vel þar heima, því að innnan farra daga frá þvi að 
áskoranin varð til, voru samskotin til sjóðsins orðiu í Reykjavik 
ulq þúsund krónur, sem er býsna inikið eftir íslenzkum mæli- 
kvarða. Og eftir blóðunum að heimin að dœina var búizt við 
allt eins góðum undirtektuin út um land. 

þó að ástœður Vestr-íslendinga sé sem stendr þannig, að 
eigi sé í bráðina að búast við neinum fjársamskotuin háskóla- 
sjóðinum (slenzka til handa, er það einlæg ósk vor og von, að 
síðar sýni þeir það í verkinu, að þeir eru með brœðrum sí. um 
heirna í þessu máli. Auðvitað er fyrir oss alla hér í frumbýl- 
ingsskapnum æhnlega í mörg liorn að lita, að því er sneitir 
fjárframlög til vorra eigin félagsmála, en engu að s ðr er í vatia- 
legum árum svo mikil vellíðan margra af fólki voru liér, að 
þeir ætti að geta ofrlítið verið með í að styðja það bezta og þýð- 
ingarmesta almenningsmál, sem nú er uppi á íslandi. Ymsir 
góðir menn á Islandi hafa þegar sýnt það, að þeir vilja bæði í 
orði og verki hlynna að skólatníli kirkjufélags vors liér. Og 
þá ætti vissulega lýðr þess sama kirkjufélags að sýna, að hann 
vill líka vera með í því að styðja þetta nýja háskólamál landa 
vorra heima á ættjörðinni, það því fremr, sem gild ást'eði er til 
að ætla, að stofnan háskóla á Islandi verði einnig islenzku 
kirkjunni til inikils góðs. 

Og svo leggjum vér að ending fram fyrir lesendr Sam. 
eftirfarandi brot af ritstjórnargrein í Sunnanfara um háskóla- 
málið, með því það kemr svo ágætlega saman við skoðan vora: 

„Eru ekki feðr og mœðr á Islandi búin að fá nóg af að 
leggja offj ár með sonum sínum til þess að láta þá eyða því við 
nám í öðru landi, með, ef til vill, verri en enguin árangri og nær 
allt af með honum ónógum? Yilja mœðurnar á fslandi hafa 
það enn framvegis, að drengirnir þeirra sé sendir niði til Khafn- 
ar háskóla til þess, ef til vill, að glatast þar alveg sem týndir 
sauðir? Vilja þeir, sem eru guðs ástvinir og trúmenn á landi 
voru halda áfram að sökkvasonum sínum niðr í þann gnðleysis- 
pytt, sem hinir íslenzku kennimenn skýra frá að Khöfn sé? 
Eru menn ekki búnir að fá nóg af að hafa látið dýrgripi vora 



—156— 

0 " rit frá forn'im öldum sdpast úr landi og hverfa úr eign vorri, 
þútt ekki sé þvi bætt oi'an á, að láta það, er dýrast eiguin vér 
nú, sem eru synir landsins, út á það hjarn, þar sem fjiildi þeirra 
hafa ínisst svo crjörsamlega fútanna, að engin hetir verið von 
uppreisnar ? Ætli það ætti ekki að vera li'mir þeir tíinar, þeg- 
ar öll virðing gekk niðr á við í landi voru og ekki þotti til neins 
koma neina danskt væri, og jafnvel auðm innum þútti mest í 
munni að gefa D inum fé sitt, en inulendum engum?“ 

------ 

í Þjóð'ólfi 17. Okt. svarar ritstjú’-inn npp á það, sem vér í 
neðanmálsgreininni litlu í sutnar sögðum um biaðið hans. í því 
svari, sem reyndar er lítið annað en voi'zkulullar persúnulegar 
skammir um oss, stendr meðal annars þetta- „Riistj'iri Samein- 
in<jarinnar hefir auðsjáanlega langað til, að ÞjóSólfr gjörði 
þetta álit si't heyrum kunnugt, því að annars rnyndi liann hnfa 
látið ÞjóSóíf hlut'ausan, ]ur sem hann hetir alls ekkert til saka 
unniS við ,.Sam.“ o. s. frv. Vér sleppum því nú algjörlega, 
hvort álit það, sem þessi ritstjúri hefir á oss og lætr í Ijús í þess- 
ari skammargrein, er rétt eða rangt. en snúutn oss he.Urað hinu, 
er hann segir, að b!að sitt hafi ekkert unnið til S 'kar. Hann 
prentar þessi orð: alls elckert unnið til sakar með skáletri til 
þe.ss að sýna, að á þau ei d að leggja sárstaka áherzlu. Svo að 
meiningin er þi augsýnilega sú, að þ i fyrst hefði verið nokkur 
ástieða fyrir oss til að láta slíkt álit á ÞjóiTólfi í Ijús og vér 
gjörðum, et' vér hcfðurn átt eitthvað persúnulega illt úti stand- 
andi við ritstjúrann. það gægist hér fratn sú lága og ljúta skoð- 
un hjá þjúðarleiðtoga þessum, að enginn ritstjúri hali leyfi til að 
tala múti þvi eða því opinberu máli, þeirri eða þeirri opinherri 
stofnan, því eða því opinberu málgagni, nema því að eins að þeir 
einstöku menn, sem viðriðnir eru við þau míl, þær stofnanir, 
þau rnalgöga, liafi persúnulega gjört eitthvað á hluta þess sama 
ritstjúra. Sj maörinn, sem stsn Ir á bik við það eða það blaðið 
á íslandi persínulegr vinr vor, þi eigum vér að þegja um það 
blað, ekki segja eitt orð á rnúti því, hver.su hjartanlega sem vér 
erum sannfœrðir uin skaðsemi þass boðskapar, er það blað 
flytr. Eigi hið gagnstœða sér stað, þá rnegum vór segja allt 
illt, sem oss kemr til hugar. Eftir þessari reglu hefir líka rit- 



—157— 


stjóri Þjóð'ólfs augsýnilega farið, a5 því er snertir Saraeining- 
uiia\ — og vafalaust íylgif hann sögu reglu, að því er til ann- 
arra blaða kemr. Hann hefir steinþagað' um skaðsetni Samein- 
incjarinnar þangað til nú allt í einu, að illt kemr í hann við oss 
út af dömi voruin uin Þjóðólf. þá fyrst fær hann rétt og skyldu 
til að segja öllum sínum lesenduin, hve óhafandi blað vort sé. 
þá fyrst fær hann köllun til að fella yfir blaði voru ogsjálfum oss 
fordœmingardóin. En það, að hann kveðr upp dóin sinn yfir oss 
eftir að þesd mikla vonzka oss til handa er í hann hlaupin, mun 
geta gjört flestum skiljanlegt, að sá dómr sé heldr óáreiðanlegr. 
það brevtir víst ekki einn einasti maðr áliti sínu á Sameining- 
unni og ritstjóra hennar fyrir þetta dómsatkvæði Þjóðólfs, er 
menn vita, hvernig það er til orðið. Merin vita, að það er ekki 
vitund að marka, af því að það er kveöið upp í reiði og af löng- 
til að hefna sín. All r slikir dómar falla steindauðjr til jarðar. 

það er náttúrlega alveg satt, sem ritstjóri Þjóðólfs segir, að 
hlaðið hans hafði alls ekkert „unnið til sakar“ við oss persónulega, 
þá er vér opinberlega létum álit vort á því sama blaði í ljós. 
Kitstjóri Þjóðólfs var ekki óvinr vor, ekki neitt í þá áttina. 
Hann er oss persónulega nálega allsendis ókunnugr. En einmitt 
það, að svona stóö á, er b}''sna sterk trygging fyrir því, að engar 
persónulegar tilfinningar nó óhreinar hvatir hafi ráðið í dómi 
þeim, er vér felldum yfir Þjódólfi. Og sannleikrinn er nú líka 
eimnitt sá, að það, sem vér sög<*um utn það b'að, sögðum vér 
samkvæmt tullkominni sannfœring út af gefnu tilefni, því tii- 
efni. sem bretið af íslandsbréfinu og ummæli j'ess uin blöðin ís- 
lenzku komu með. Heföuin vér ekki fellt dóm voin yfir Þjóð- 
ólji fyr en eftir að ritstjóri lians var búinn að gjöra á oss hina 
persónulegu árás með skammargrein sinni, þá heföi margfalt 
síðr verið að búast við sanngirni og sannleik í dómi vorum. það 
er mjög heimskulegt af ritstjóranum, að þjóta upp með öðrum 
eins persónuleguin illyrðum um oss eins og hanti gjörir í grein 
sinni út af því að vér töluðum öðruvísi um blaðið hans en iion- 
um líkaði, í stað þess annaðhvort að þegja ellegar að reynatil að 
ht ek c ja dómi vorum með einhverjum rökum. Önnur eins fram- 
koma hlýtr að varpa aukinni óvirðing yfir hið umrœdda blað. 
það sést nú gegnum þessa stórmennskufullu skammargrein um 



—158- 


oss, að hinir Ijátu eiginlegleikar Þjóðólfs eru fleiri en vér nokk- 
urn tíma höfuin bent á. 

það er g< fið’ í skyn í þessari Tjóffólfs-g rein, að Sameining- 
in kunni, ef ti) vill, áðr a? hafa haft einhver áhrif þar heima á 
íslandi, en svo er sterklega tekiö fram, að þau í.hrif sé nú eng- 
in. það er ekki örðugt að sjá, hvernig þessu víkr við. það 
stendr fullt eins vel með Sam. á lslandi nú eins ognokkru sinni 
áðr, enda liefir blaðið haldið sömu stefnunni alla sína œfi. En 
ritstjöri Þjóffólfs reiðist oss út af því, scm vér höfðum sagt um 
blaðið hans. Og S' ; o breytist skoðan hans á Sam. dðar; hún cr 
nú óþolandi blað, full af „frekjufullum ofstækis rithætti“, 
„hi-analegum dómsúrskurðum urn allt og alla hér heima“—fyrir 
utan það „yfirskin trúarvandlætingarinnar, sem styrt hefir 
penna séra J. B. einnig í þeim málum, sem ekkert eiga skylt 
við kirkju og kristindóm". Áðr hafði Sam., ef til vill, einhver 
áhiif heima á Islandi, en nú — síðan hún kom með neðanmáls- 
greinina um 1 jóSólf og dœmdi hann — hefir hún alls engiu 
áhrif. það er óneitanlega dMítið kátlegt, að heyra ritstjórann 
um leið og hann er að hefna sín fyrir þau fáu orð, semum blaðið 
hans stóðu í Sam., fullyrða, að blað vort bafi engin áhrif þar 
heima. Grein lians ber ]ió sannarlega vott um, að ritstjórinn 
hafi verið undir ahrifum, er liann setti hana sainan. Og ekki 
er það síðr skrítið, er hann á öðrum stað í greininni kemst svo 

að oi'ði: „Vér-tökum svo sáralítið tillit til kjarnyrðanna, 

er oss bcrast að vestan. það er orðin venja að lesa þau með 
einskonar meðaumkvunar-brosi.“ Menn lesi þessa 1 jó&ólfs- 
grein, og munu fáir komast á þá skoðan að ritstjórinn haíi ritað 
hana brosandi. Og þar sem sú grein er út af orðum, sem Sarn. 
flutti héðan að vestan, nl. orðum vorum um I jóðólf, þá eru 
hcldr lítil líkindi til, að ritsfjóriun hafi lesið þau orð brosandi. 

Skelfing er annars þessi Jjó&ólfs-grem böngulega rituð' 
það er Þjóffólfs- stýll í lakara meðallagi. Hver skilr aðra eins 
orðasamsetning eins og þetta, sem áðr er tilfœrt: :,yfirskin trú- 
vandlætingarinnar einnig í þeim málum, sem ekkert eiga skylt 
við kirkju og kristindóm"? Eða annað eins orðalag og það segja, 
að ritst. Sam. hafi „í einhverju oJstœHs óráði sykraff úlað sitt“? 
þar sem ritstjórinn kallar oss drenghnokka, „illa vaninn og illa 
upplýstau‘ ! , þá hcfir hanu láuað þanu titii hjá séra Ólafi í Ara- 



—159 


arbœli (úr húsvitjunar-fyrirlestrinum), og um Jmb er lítið að 
gegja, úr því hann gat ekki sjálfr fundið u|>p neitt betra. En 
þegar liann rétt á eftir kallar oss „patríarka", þá sýnir ritstjór- 
inn, að hann er ekki mikið virkilegleika-skáld,því að vér vitum 
ekki til, að „drenghnokki“ og ,.patríarki“ lnifi nokkurn tíina 
sameinazt í einni og söinu persónu. ])ví trúir cnginn, að rit- 
stjóri Sam. geti verið slíkt „amfibíum“. Ritstjórinn nefnirmeð- 
aumkvunarbros. það brosa margir þesskonar brosi yfir Þjóff- 
ólfi í framtíðinni, ef stýllinn ritstjórans verðr ekki betri en í 
])essari ritstjórnargrein. 

Barnasálmar eftir séra Valdemar Briem (Rvík 1893). — 
þetta litla kver kom of seint í hendr vorar til þess vér gætum 
lýst því hér í blaðinu eins og vér vildum nú fyrir jólin. það 
hefði þó átt svo vel við, því kverið er einmitt svo notaleg jola- 
gjöf handa börnum. það eru 50 sálmar, cinfaldir og stuttir, 
tlestir út af einhverri ritningargrein flestir ágætlega vel.lagaðir 
til að vera sungnir í ^unnudagsskólum. Vér teljum víst, að 
þegar sunnudagsskólakennendr vorir hafa kynnt sér sálmasafn 
þetta, verði þeir samhuga um að koma því inn í skóla sína. — 
Kverið er hér í Winnipeg til siilu hjá brœðrunum Magnúsi og 
Vilhelm H. Pálssonum (öl8 Jemima Str.). 

Ritstjóri Isafoldar hr. Björn Jónsson gaf fyrir nokkru út 
þýðing af ritlingi Drummonds „The Greatest Thivg in the 
World“ (Mestr í heimi). Nú er það rit út komið á ný í nýrri 
endrbœttri J’ýðing, þar sem Jiýðandinn liefir haft fyrir sér áreið- 
anlega útgáfu af frumritinu. Og annan merkan ritling eftir 
sama fræga höfund hefir hr. Björn Jónsson nú líka þýtt og ný- 
gefið út: Pax vóbiscwm eða „Friðr sé með yðr“. I þeitn ritlingi 
er lagt út af hinum inndælu orðum Krists í Matth. 11, 28—30: 
„Komið til mín, allir þér, sem þreyttir eruð og þunga hlaðnir", 
o. s. frv. — Utskýringin, sem Drummond kemr með á orðunum: 
„Takið á yðr mitt ok“, er sérstaklega merkileg. — Báðir þessir 
þýddu ritlingar Drurnmonds verðskulda það, að þeir fai út- 
breiðslu bjá fólki voru. 

Frumvarp til safnaðarlaga fyrir söfnuði kirkjufélags vors 
var samjrykkt á kirkjuþingi 1887, og á kirkjuþinginu í fyrra 
(1892) var Jrað endrbœtt mcð dálítilli viðbót, sem nauðsynlegt 
er að komist inn í grundvallarlög allra sat'naða vorra, Hið 
endrbœtta safnaðarlagafrumvarp var prcntað í Sam. á síðast- 
liðnu sumri, í Júní-nr.inu. En urn leið var af því tekin sérprent- 
au á nokkruin hundniðum cxcraplara, scra ætlazit var til að út* 



býtt skyldi í söfnuSunum, eftir þvi sem almenningr þyrfti á aíS 
halda. þessi sérprentuöu safnaöarlagafrumvörp gcta menn nu 
fengið hjá öllum prestum kirk jufélagsins. Minnum vér fólk 
á þetta nú sérstaklega, áðr en söfnuöirnir halda sinn aöalfund 
rétt eftir nýár, því á þeim tíma munu flestir salnaöanna oiga aö 
luilda sinn aðalfund samkvæmt nú gildaridi Síifnaöarlögum sín- 
um. Væri réttast, að þeir einmitt á þeitn fundi endrbœtti 
grundvallarliig sin samkvæmt þessu yfirskoðaða og aukua frutu- 
varpi frá kirkjuþinginu. 

Ilallson-söfnuítr í Pcmbina Co., N. D.xk., hefir sökum prestþjömistuleysis aö 
miklu leyti legiö í dái hin sfftus'.u ár. En á fundi f Ifailson 15. Nóv. var söfnuðrinn 
endrlifgaör, nýir embiettismenn kjörnir og formiega samið við séra Jónas A. Sigurös- 
son um prestþjónustu framvegis, og var einnig a fundinum samþykkt yfirlysing um 
það, aS sölnuðr þe~si stœði eins og áðr i kirkjufélaginu. 

Biblíur og nýja testamenntið til kaups hjá ritst. Sam. 


1. iexia, 

2 . lexia, 

3 . lexía, 

4 . lexia. 

5 . lexia, 

6. lexía, 

7 . lexía, 

8 . lexía, 


Lexíur fyrir snnnudagsskólann; fyrsti ársfjorðungr 1894. 
sunuud. 7 . lan.: Hinn fyrsti maðr Adam: 1 . Mos._ Lj-ö 2,^3- 
sunnud. i4. Jan.: Synd Adams og nað guðs: I. Mós. 3, 1—15. 
sunnud. 21. Jan.: Kain og Abel: 1. Mós. 4 , 3 —13. 
sunnud. 28. Jan.: Sattmáli guðs við Nóa: 1 . Mós. 0, 8—17. 
sunnud. 4. Febr.: Upphaf hinnar hebresku þjóðar: 1 . Mós. 12 , 1 — 9 . 
sunnud. H. Febr.: Sattmali guðs við Abraham: t. Mós. 1 7, 1 — 9- 
sunnud. II. Febr.: Dómr drottins yfir Sódómu: 1. Mós, 18, 22 — 38, 
sunnud, 25. Febr,: Trúarraun Abrahams: i,Mós, 22,1—13. 


llr. SigrbjSrn Sigrjinsson sendir “Sameininguna“ út. Adressa hans er: 
IÓ4 K.ate St. Til hans snúi menr. sér viðvikjandi afgreiðslu bla'ðsins.__ 


tsat'oLl, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar i viku allt árið, kostar 
i Ameriku $1.50. M. Pálsson, 12 Iiarris Block, Winnipeg, er útsölumaðr._ 


Sæbjiirg, mána'ðarblað með myndum. Ritstjóri séra O. V. Gíslason. 
Kostar 60 cts. Fæst hjá ritstjóra I sa oidir. _ 

Suiluailfara hafa Kr. Ólafsson, 575 Main St., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Grrdrr, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hveriu blaði 
mynd af einhverjum merkum’ manni, flestum islenz kum. Kostar einn doliar. 

KIRKJUBLAÐIÐ , ritstj. séra p'uh. Biarnarson, Rvik, 3. árg. 1803, c. 15 nrkir 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 -'ts. og fæst hjá W■ H. 
Paulson, VVinnipeg, Sigf. Bergmann, oardar, N.Dak., og G.S. Sigurðssyni, Minne 1 
ota, Minn. __ 


SAMEININGIN 1 ' lcemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.(>0 
’á’rg. ; greiVist fyrir fram. — Skrifstofa blaSsins: 704 Fifth Ave. N., Winmpeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PallS..Bardal. j'rhi r' • ■ 
Bergmann, Hafsteinn Pét-sson. N. Stgr. porláksson, Magntis Palsson, Jon Bumial. 


I’ítENTílMIDlA uötJBEKGS — VVIKKIPEG, 



